204 


CERDD 
MEWN DULL O YMDDIDDAN 
RHWNG 


DYN A LLYFFANT. 


MESUR— “(0WPER MWYN.” 
crud dD 
DYN. 
POB Cymro pur mwyn, gwrandawed fy nghwyn, 
Pan gefais le cymhwys i orphwys mewn brwyn; 
Wrth hepian ar dwyn, yn bruddaidd ddi-gwyn, 
Llon oedd fy lle rhwng mawnog a llwyn: 
Cawn yno gyfle heiny' i wrando'r cozau'n canu, 
Er hyny cysgu a wnaethum i, 
Erbyn i mi ddeffeo, y llyffant oedd yn erio, 
Ffei o hono'r gwael ei fri, 


Dywedais yn syn, O Dduw, beth yw hyn, 
Ar ol elywed gyneu fwyn byncia” ar fìn glyn 
Er lleied dy sum mewn ffos yn mol bryn, 
Dymunwn di'n barod yn ngwaelod y llyn ; 
T'th wrando nid wy'n chwanog y Llyffant dafadenog, 
Fry afrywiog yn ei fro, 


- l ffwrdd a'th ruad garw onidê mi'th ladda'n farw, 


Mae dy enw di'n fy ngho', 


LLYFFANT, 


Ertolwg saf draw, ac atal dy law, 
Dyma fy mhleser i erbyn y gwlaw, 
Na chymer ddim braw, mae o honom ni naw, 
Y rhai wrth eu pwrpas o'th gwmpas a ddaw; 














Pan ddarfo i tî derfynu, nyni'fydd dy gywely. 
' Gyda thydî yn llâwr y bedd, 

Myfi a'm holl gymdeithion rodiwn 'r bydy ddwyfron 
—” Llymrig, llymion, oerion wedd, 


DYN. 
Yr ydwyf yn glau, mewn dillad yn glyd, 


Pan ruaist mor llawn, ti am gyraisi mewn llid; 
Mi ro':finau mryd tra;fwy?. yn; y byd, 
Ar ladd hyny o lyffaint a welaf i gyd, 
Yn amser y cynhaua', dethola'r bladur lyma” 
Mi a'th anafa, bryntâ' pry, 
A-chwedi, hyn mi'th.dafla' i'r biogen fraith ysmala 
A. hono a'th larpia.yn, ddigon hy). 


LLYFFANT, 


:''Tra by'ch uwch fy mhen a'r bladur ddu Jem, 
Rwy'n ofui'fy'llâdd wrth roi bwyd yn fy llen, 
A'r biogen fraith wen yn crecian uwch ben, 
Hi am cipia yn un burgyn:i frigyn y pren, 
Pan ddelych i'r bedd talgrwn, 'rol pasio byd a nasiwn 
Yno yr ysir dy holl gnawd, __ [llechu 
UArthithau yn fudan difri, mewn pridd a llwch yn 
Heb gael codi tan ddydd brawd, | 


DYN, 


wyX Llyffant brwnt dn, sy'.gas gan bob Jlu, 

Mi'th glywa' di remwtli yn bygwth yn. gry', 
Gan fostio dy lu, yr wyt'i mor hy', 

Nid oes arnâi'rawr-honddim ofon un pry, 
Mi íyna arch o'r gora', ynsad;yn nghylch fy asenau 
ol th gadw. oddiwrth;y corphyn gwael, 
A hwnw,wedi ei bygu, na.chaffo.un,prymo'm, profi 
I:gael o,hono ddim o'r fael, | 


LLYFFANT. 


Er soundied fo'r gwaith, mewn daear ddu falth 
Cyflym yw colyn y neidr hir fraith, 

Pan ddelom i'r daith, o' hoaom:bvdd saith, 
Pa un bynag fô'r lle, aì'caled ai llaith; 

Nid ydyw arch ond arfer, a roed i borthi balchder 
Rho'i gwisg ofer am y croen, 

Rheitiach ì ti ofalu. yn rasol am yr:Iesu 
A fu'n dy brynu yn,fawr ei boen. 


DYN. 


Mi'th. gŵelia di yn:glir, rwy'n deall y gwir, 
Nid oes ì mi yma mor amod 'chwaitn hir, 
Nid all power y Sir stopio mor cur, 
Ymgeledd i'r diwedd, trugaredd sydd bnr; 
Arch nid yw ond ofer, a roed.i guddio noethder 
Ein enawd tyner canaid hoen; 
Mwy llesol ini grefu, am:ras y Brenin Iesu, 
Fu i'n gwaredu gywir Oen. 


JOHN WxiLLraAMs, 7; awsfynydd. 














Y 'DERYN PUR. 
Oe 
Ô dyroi mi aderyn mwyn, ,. 
“ Dy gan o'r llwyn i'm lloni; 
Diniwed yw dy galon lan, 
Dy anian yw daioni; 
Gorlawen yw dy swynolawen, 
Wrth byncio'n ber ar frig y gang&n; 
Yn goglais anian yn y gcelwig, 
A minau'n dotìo ar dy fiwsig, 
With wrando mewn perlewyg draw 
Gwir alaw ay garolig, 
Ow, Ow!,na bawn aderyn bach : 
A'm bron yn iach i ganu; 
A'n byw heb ofal, llid, na gwŷn, 
.. Fel ti aderyn mwyngu; 
Yn nzwen yr h ulwen mi yarolwn, 
A heJeg wnawn i'r man y mynwn 
Ar eiyn swynawl serch a gallu Ï 
I yru f' enaid ar i fynu ; 
Hyfrydol ganu wnawn o hyd 
Nes byddai'r byd: yn synu. 
Y "Deryn pur ar adain las, 
Bydd imi'n was dibryder, 
O brysur brysia at y ferch 
Le rhois i'm serch yn gynar; 
Dos di atti' dywed wrthi 
Fy mod i'n wylo'r dw'r yn heli, 
Fy mod i'n irad am gael ei ,, weled, 
Ac o'i ehariad yn ffaelu a cherdded; 
Ol Duw faddeuoir deg ei llun 
Am boeni dyn mor galed. 1 


Pan o'wn i'n hoenus iawn fy hwyl 
Ddiwrnod gwyl yn rhodio, 
Canfyddwn fenyw lana 'rioed 
Ar ysgafn droed yn dawnsio; 
Pan ei gwelais, syth mi sefais, 
Ac yn fy nghalon mi feddyliaig, 
Wele ddynes lana'r deyrnas, 
A'i gwedd yn harddu oll o'i chwmpaJ; 
Ni fyn'swn gredu un dyn byw 
Nad oedd hi ryw angyles, 


